












Ken 





“ Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig.” 





GALAR-GANAU 


AR OL Y DIWEDDAR 





BARCH. ISAAC JONES, 
(Gweinidog y Bedyddwyr yn Staylit(le,) 


YR HWN A EU FARW YN DDEDWYDD YN YR 
ARGLWYDD MAI 91ain, 1858, 


Yn y 66ain flwyddyn o'i oedran, a'r 98ain o'i weinidogaeth. 








Buddugol yn Melinbyrhedyn, Nadolig, 1858. 





BEIRNIAID,—HUW TEGAI, ac EDWARD DAVIES, Ysw., 
: DOLCARADOG. 







LLANIDLOES: 
ARGRAFFWYD GAN .J. MENDUS JONES. 


1e59. 





GALAR-GAN GOFFADWRIAETHOL 


PR DIWEDDAR BARCH. ISAAC JONES, STAY- 
LITTLE. 


“€ Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig.” 


MAE marw yn osodiad i bob dyn, 
Fel nad oes a all ddianc rhagddo un ; 
Yr uchel fel yr isel radd ei wedd, 
A ant i derfynedig dŷ y bedd. 
Nid oes gwahaniaeth rhwng y gwych a'r gwael, 
Na rhwng cyfoethog mwy na thlawd i'w gael; 
Y cryf a'r gwan, y llesg a*r hoenus rudd, j 
A gydorweddant yn eu gwely cudd. y 
Gwaith na dychymyg uid oes yn y bedd, 
Na rhithyn o ddoethineb o'i fewn fedd. 
Maent oll mor ffo a'u gilydd, ac mor gall— 
Nid oes gwahaniaeth rhwng y naill na'r llall. 
Mae hyn, wrth feddwl am enwogion gwiw, 
Yn gwaedu'r galon—rhwygo'r fron yn friw. 
Mae rhestru'r doethion penaf ynt ar ol, 
Yn gydradd â'r ynfydion, ac mor ffol; 
| A bod yr ynfyd hunt mor gall &'r doeth, 
Yn gwneyd athroniaeth bedd yn ddychryn noeth. 
' Gan hyny, yn ei fywyd y mae dyn 
I weithio byw gymeriad iddo'i hun. 
Grym ei ddychymyg bwysir drwy eì dai(/, 
Mesurir ei ddoethineb yn eì evait7 : 
| Ei waith ei hun, o hono'i hun o'i ol, 
| Ddwed pa un fydd efe ai CALL aî FFOL. | 
Mae hyn yn wers i ninau ar ein taith, 
I ffurfio'n byw-gymeriad yn ein GWAITH. 
Mae coffadwriaeth pur y cyfiawn rai 
Yn fendigedig yn eu gwaith di fai; 
Ond enw y drygionus bydra'n rhydd— 
2 Nid dazfod, ond yn sawrw'n frwnf y bydd! 





Un “cyfiawn,” a gweinidog hardd ei foes, 
Oedd ISAAC JoNES, Sfayliffle, yn eì oes; 
Ond er mai marw yw mewn daear nawr, 
Mae yn llefaru eto ar y llawr : 


—- 


| 








U 
i 


4 


Mae cof-golofnau byw o dan y nef 

Yn adlefaru eì leferydd ef. 

Ei goffadwriaeth sydd yn anwyl iawn— 

Mae'n fendigedig mewn cymeriad llawn. 

Y mae rhoi gwobr am ALAR GAN O'i ol, 

Yn dweyd ei fod yn barchus yn ein côl. 

Wrth Alarganu dan wobrwyol wŷn, 

Eithafion sy'n dueddol iawn i ddyn ; 

Orewu cymeriadau a dyfeisio da, 

A mwyhaw'r gwrthddrych â chwyddiadur* wna ; 
Rhoi edyn eryr ì wybedyn bach, 

Ac angeleiddio'n fynych ambell wrach ! 

Peth mynych mewn galar-gân ydyw hyn, 

Ac weithiau'r dagrau gloewon dry ddŵ'n wyn 
Mae hyny'n gam â choffadwriaeth dyn, 

Yn ffug at enill gan y bardd ei hun. 


Wrth wneyd Galar-gân am y gwrthddrych hwn, 
Ymdrechir rhag cymeryd gormod pwn. 

Ni wnawn â'n dagraw chwyddo dylif mawr, 
Nes boddi, bron, drigolion daear lawr : 

Ac ni ddywedwn fod y byd dan bwn, 

Yn teimlo'n ddwys ar ol y gwrthddrych hwn. 
Pe d'wedem hyn, ni wyddem bethau gwell— 
Er hyny gwyddom fod eì glod yn mhell. 


Dyn da, cyffredin, yn eì fywyd oedd, 

Un diddrŵg a dinived iawn ar g^oedd, 

Ni wnai ef ddrwg i neb, er gallu gwneyd— 

Ni ddwedai ddrwg pan geisid ganddo'i ddweyd. 

Ei duedd ef am bawb oedd dŵeyd yn dda, 

A phan nas gallai ni chyhoeddai drâ. 

Bob amser pan y elywai achwyn bai, 

Doeth ddysgu, megys Aaron, dew wnai. 

Ni bu'n “ gybuddwr brodyr” yn ei oes, 

Pe byddai iddynt wneuthur iddo loes; 

Ei gariad twym a guddiai lawer bai— 

Maddeugar fyddai ef i'r cyfryw rai. 

Ei ymgais penaf yntau oedd ym-ddwyn 

Yn addas beunydd i'r Efengyl fwyn: 

Gwarthruddo crefydd a ofidiai'i fron, 

A chlwyf i'w galon oedd troi cefn ar hon.' 
* Microsceope, 


- 
bu 











Dianair oedd ei holl grefyddol nawd, 

Heb roi un achos tramgwydd i un brawd. 
Bedyddiwr cywir oedd efe ran barn, 

Yn gyfan fel crefyddwr, ac nid dain : 

Ei ymarweddiad oedd â'i farn yn un, 

A'i farn a'i ymarweddiad yn gytun; 

Er hyny, nid Bedyddiwr cu? oedd ef, 

Yn dysgu nad âi neb ond Awy i'r nef; 
Rhydd oedd efe o lyffetheiriau p/did— 

Fe garai bawb a garai Grist heb baid. 
Cyhoeddi Crŵst yn Geidwad i'r byd wnai, 
Ac nid ei blaid, fel y mae arfer rhai : 

Ac er ei fod ef yn bregethwr gwych, 

Nid llawer o ryw fawredd oedd ^n ei ddrych. 
Pregethu'n syml ac eglur oedd ei nod, 

Ac nid cyraeddyd at gywreinrwydd clod ; 
Dywedyd synwyr mewn cyffredin iaith, 
Mewn dull o eiddo'i hunan oedd ci waith, 

Ei lais oedd hyfryd a dymunol iawn, 

Heb ddim yn grâs aflafar yn ei ddawn : 

Ni wyddai neb, tra yn ei wrandaw ef, 

I ba ryw ôJaid perthynai is y nef. 

Fi garu wnai pob plaid, gan siglo llaw— 
Bu'r nodwedd hon yn undeb rhyngddo a phawb, 
Cyfodi'r Groes, a ehanlyn Iesu Grist, 

Oedd Croes ei oes, yn ngwyneb croesau trist. 
Yn gynar * rhoes ei hun o dan yr iau, 

A'i gwys i ben a dynodd heb lwfrhau: 

Bu yn S(aylit&le DDRUGAIN MLWYDD OND DWY, 
A bu'n weinidog difefl a di-glwy”. 

Nid rhyw bost fynag min-ffordd ydoedd ef, 
Yn nodi'r ffordd i erei44 tua'r nef; 
Gweithredu'n unol wnai d'e enau Aun— 
Cyfeirio a chydgerdded yn gytun. 

Ei gorlan ef a gollodd fugail da— 

Ei ail am serch yn fuan iawn ni cha, 

Efe a'i carodd yn ei thlodi mawr, 

A glynodd wrthi tra bu ar y llawr; 
Priododd ef â (Modi'r eglwys hon— 
Anhawdd cael neb wna hyn â chynhes fron, 


* Yn 14 oed. 














A LO RH Ha —— 


GWEN RESLAR i ed Ga Md es en cEec, 


6 


Drwy Gymru teithiodd Jawer yn ei oes, 
Er mwyn cynorthwy bychan dan ei groes: 
Nid troi'n gardotyn byddai'n achos Duw, 
Ond cwerthu ambell lyfryn er mwyn byw. 


. Traddodi pregeth byddai'n mlaenaf peth, 


A phrynu'r llyfr ar ol ddysgwyliai'n dreth ; 
Nid adr "4 hyn o anmharch yr ym ni, 

Ond: |d ffeithiau'i lafur dan ei gri. 

Hyn oe “yn onest—hyn oedd “ fasnach deg,” 
Yr ym'n ei garu ef am hyn heb freg, 

Mae'i Alar Gân yn haeddu nodi hyn, 

Gan na fu'i fywyd oll yn “ Aawddfyd gwyn.” 


4 






Fel dyn, diddichell ydoedd yn ei fryd, 
Heb falais tuag at un dyn drwy'r byd; 
Efe, un amser ni feddyliai ddrwg, 

Nac ar ei wyneb nì theyrnasai gwg. 
Dyngarol a chrefyddol oedd ei iaith, 


'A hoff oedd pawb o'i gwmni ar ei daith : 


Oedd hawdd i'w foddio—ofnai fod yn boen— 
Mor hawdd i'w foddio a diniwed oen ! 

Yn nghwmni pawb, yn ieuanc ac yn hen, 
Siriolder fyddai'n dawnsio ar ei wen. 

Yr oedd ei gyfeillgarwch ef yn bur— 
Cyfrinach ni ddynoethai er creu cur, 
Hynawsedd a thawelwch oedd ei nod, 

Yn “ was tangnefedd,” dyna oedd ei glod. 
Amnnghydfod oedd i'w deimlad fel tân poeth, 
Neu fel pe rhoddid halen ar cig noeth; 

Ni bu erioed yn caru bod mewn dadl— 

Ni bu'n ddadleuwr—cas oedd ganddo'i i hadl: 
Yr oedd efe yn caru i bob dyn 

Gael barnu'n dawel drosto ef ei hun, 

Un gonesi eì egwyddor ydoedd o, 

Er bod yn hŵy na'i fwriad ambell dro; 


' Ymdrechai hyd ei allu dalu'n chwim, 


Drwy beidio bod yn nyled neb o ddim. 


Hynawsach priod ni fu o dan haul, 

Yn gynil heb ddim gwastraff yn eì draul : 
Cymedrol oedd: ond yn ddirwestwr byw 
Odd'wrth wlybyroedd meddwol o bob rhyw. 





















u. 


Ymunodd â chychwyniad Dirwest gu, 
A ffyddlawn drosti Ayd ei fedd y bu: 
Temtasiwn idd ei gwrdd erioed ni ddaeth— 
Nis gallodd neb chwaith ddweyd mai drwa 
Rhinweddau lawer ydoedd ynddo ef— 
TYNERWCH oedd ei ddiffyg ìs y nef. 


Mawr golled ydoedd colli un o'r . GM 

Un na bu rioed i neb yn achos aun! 

Un mor grefyddol a heddychlawn oll, 

Ac un oedd mor llafurus yn ddigoll.” 
Galarus ym wrth wel'd yn wag ei ÔL a 

Ond nid fel rhai heb obaith ar ei ol? 4 
Ei fywyd ef sydd yn dystiolaeth gref, ' 
Fod marw'n elw bythol iddo ef. 

Mae hyn yn perarogli'i enw da— 

Ei gofiant fyth yn fendigedig wna. 


Mae buchedd dyn yn cynwys mwy o ddawn 
Nag yw ei dafod, er llefaru'n iawn: 

Gall tafod ddweyd yn dda tra'n llawn o dwyll, 
Ond cywir yw y fuchedd dda'n llawn pwyll. 
Mae mwy o ogoneddiad cwir i Dduw 

Yn yr ymddygiad, nag mewn geiriau gwiw, 
Mae'n rhoddi mwy o argraff, mwy o rym, 
Mwy o ddylanwad, nag yw geirìau llym. 

I'r llygaid, buchedd sydd yn bregeth fyw, 
Tra llawer pregeth arall 70a7w yw: 

Rhydd //ygad, ar eî wrthddrych, fwy o bwys, 
Nag a rydd clus4 i'w ymadroddion glwys. 
Yr hyn a_welwn, wyddom fydd y peth, 
Tra'r hyn a glywn all fod yn gg difeth ; 
Pob pren adwaenir wrth ei ffrwyth ei hun— 
Ymddygiad, felly, yw ADWAEN-BRAWF dyn. 
Adwaenem ninau I8sAC JoNEs yn dda, 

A*i fuchedd bur yn nghanol byd o bla, 

Ei eiriau oeddent rasol, llawn o flas, 

Fel i'w wrandawyr oll y parent ras. 
Llewyrchu hefyd wnai'i oleuni ef, 

Gan ddangos ei tvei(hredoedd is y nef; 

Ei dafod yn pregethu llawer gaed, 

Ond yn pregethu llawer mwy bu'i draed. 








Ar y mynyddoedd gweddaidd oeddent hwy, 
Yn efengylu llwybrau hedd di glwy”; i 
Ar hyd ei oes yn ngwinllan Iesu Grist, - 
Llafurio wnai, er gwaethaf rhwystrau trist. 
Sefydlodd ef ddwy eglwys is y nen, 
'Sef Tan-y-lan, a Seion, yn Rhydwen ; 
Fe adeiladodd ef, mae hyny'n syn, 
“ Ddau gapel newydd yn y lleoedd hyn ; 
A dyled arnynt ni adawai'n bla— 
ì oll drwy gydewyllys da. 
yn Weinidog i S4ayli46/e daeth, 
Ei gapel ga'dd dan ddyled drom yn gaeth; 
Ond drwy gydymdrech â'r cyfeillion cun, 
A'i ymdrech diflin yntau yn gytun, 
Mewn teithiau'n casglu ato â llwyr fryd, 
O'i ddyled tynodd ef yn rhydd i gyd. 
Ond och ! rhoes angeu derfyn ar ei daith! 
' Drwy hyny rhoddes derfyn ar ei waith ; 
Y degfed dydd ar ugain o fis Mai, 
Ei ysbryd pur ehedeg at Dduw wnai. 
Fi berthynasau gawsant ergyd drom— 
Dwyn fad a phrïod mwyn wnai angeu ffrom ! 
“€ Duw Isaac ” idd y weddw yn Dduw sydd, 
A'i blant, sef 4r4, ynt yn broffeswyr ffydd ; 
Boed i'r un Duw ofalu trostynt oll— 
Fel Priod tyner ac fel Tad di goll. 
Eglwysi'i ofal gawsant golled ddwys, 
Y rhai yn drist, a deimlant gan y pwys; 
Ei aml gyfeillion a gyd-deimlent friw, 
Am ddwyn y milwr hwn i Iesu gwiw. 
Mae De a Gogledd Cymru, i ryw radd, 
O herwydd hyn yn teimlo'r golled ga'dd; 
Yr oedd efe yn barchus yn ein mysg, 
Fel Cristion difefl ac fel gŵr o ddysg. 
Efe yn ieuanc i bregethu roed— 
Cyn iddo ef gyraeddyd ugain oed ! 
Aeth i Athrofa'r Fenni mewn mawr lwydd, 
Ond ni arosodd yno tros ddwy flwydd. 
Efe fu farw'n chwech a thrigain oed— 
MAEN AR EI FEDD a heddwch i'w lwch boed. 
UN OEDD YN EI ADNABOD. 








A 














GALARNAD 
Y PARCH. ISAAC JONES, STAYLITTLE. 


1 WEDI marw/ chwerwon eiriau! 

Treiddio maent fel saeth i'm clyw, 

Nes archolli fy nheimladau, 
Gwneyd fy enaid oll yn wyw. 

Gwaith anhawdd i'r meddwl egwan 
Ydyw canu galar-gerdd, 

Ŵ Tra mae cyfaill mor anwylgu 

N gorwedd yn y fynwent werdd. 


2 ISAAC JONES, STAYLITTLE, dirion, 
Yn y frwydr mwy nid yw; 
Yn ei ddwylaw ^nawr ni welir 
Baner achos Iesu gwiw : 
Aeth tywyllwch dudew marw 
oe Rhyngom ni a'i ganfod mwy, 
Ac am hyn fe deimla Seion 
Yn ei thyner galon glwy”. 
9 Gostyngedig a diddichell 
Yn ei ysbryd oedd ein brawd, 
Mewn tangnefedd pur heddychlon 
Y symudai yn ei rawd; 
Fel y blodyn tlws yn cuddio 
Ei brydferthwch gyda'i ddail, 
Felly ^r oedd ein brawd cariadus 
Mewn gwyleidd-dra bron heb ail. 


4 Roedd ei galon ef mor dyner 

Fel nas gallai roddi clwy” U 

Iw gyfeillion ar un amser, 
Parchai eu teimladau hwy : 

Wermod sur i'w ysbryd ydoedd 
Cabledd a chwedleuon cas ; 

Gwell oedd ganddo amgeleddu 
'R archolledig ar y maes. 


5 O! mor ffyddlon yr ymdrechodd 
Dros ei Brynwr yn y byd, 
Gan argymhell yr euogion 
>Ffoi i mewn i'r arch mewn pryd. 
Yn ei fuchedd a'i bregethau, we '| 
A'i weddïau llawn o ffydd, 








10 


Fe ymdrechai ddwyn pechadur 
O'i gaethiwed tost yn rhydd, 


“6 Yn Staylittle a'i hamgylchoedd 
Hau mewn dagrau wnaeth yn hir, 
Âc yn gorfod cwyno'n fynych 
Na chai'r had ddim dyfnder tir; 
Ond cyn iddo gadw noswyl, 
Sychu wnaeth ei ddagrau oll, 
A cha'dd ddechreu fedi'n hyfryd 
Ffrwyth cynauaf pur digoll. 


t| 
H 
A'n 
| 


7. Yn Tan'lan ac yn Dylifau 
Fe fendithiodd Duw ei waith ; 
Gwawriodd goleu nefol arno, 
Ar ol noswaith dywyll faith. 
Cof-adeilau yw'r ddwy eglwys 
Iddo ef lafurio'n iawn, 
Ac fod Ysbryd Duw'n cydweithio, 
Gan ei arddel ef a'i ddawn. 
8 Nid fel comed roedd yn crwydro 
Yn ddireol trwy ei oes 
O'r fan yma i'r fan arall, 
Rhag ofn cwrdd âg awel groes ; 
Na, fel planed yn ffurfafen 
Eglwys Dduw y bu ein brawd : 
Yn Staylittle y dechreuodd 
Âc y terfynodd ef ei rawd, 


9 Ond er hyny fe ymwelodd 
Â'r eglwysi bron i gyd ; 
Trwy y de a'r gogledd hefyd 
Yr ymdeithiodd lawer pryd: 
Hoffem weled y darluniau 
Dynai ei athrylith gref 
O gystuddiau'r cristion yma, 
A'i ddedwyddwch yn y nef. 
10 Fel y gwlith ar laswellt tyner, 
Y dyferai ^i eiriau ef, 
Nos adfywio'r fron ddiffygiol 
A thrugaredd rad y nef : 
Gwelid dagrau, gloewon berlau, 
Yn addurno llawer gwedd, 














li 


Pan y byddai ef yn traethu 

Am rinweddau dwyfol hedd. 
11 Ei frawddegau syml, diaddurn, 

A wefreiddiai'n teimlad ni, 

Pan y byddai'n son am rinwedd 
Aberth iawnol Calfari; 

Heb wneyd ymdrech a chrochfloeddio, 
Curo'r Beibl, a chadw ^stwr, 

'Toddai ef galonau celyd, 
Gwnai hwy'n union fel llyn dŵr. 


12 Lluoedd sydd yn Nghymru Heddyw 

Dystiant gyda'u dagrau'n lli, 

Mai efe, dan fendith ddwyfol, 
Droes eu ffydd i Galfari. 

Yn ei lais oedd gynt mor beraidd, 
Clywsant lais yr Iesu gwiw 

Yn myn'd adref i'w calonau, 
Nes eu dwyn i garu Duw. 


13 Os yw'r tyweirch heddyw'n cuddio 

Ei wynepbryd serchog cu, 

Os dystawodd ei ffraethineb 
Yn y beddrod tywyll dâ; 

Eto ôl eì ddawn a welir, 
OI ei lafur yn y byd, 

Yn dwyn lluoedd rhag digofaint 
O dan gysgod noddfa glyd. 


14 Rhwng hen fynyddau oerion Maldwyn, 

Cofion fydd am amser maith, 

Am y mwyniant nefol gafwyd 
Mewn oedfaon, lawer gwaith, 

Pan y byddai ef â'i galon 
A'i holl ysbryd fel ar dân, 

Yn dweyd am rinweddau'r ffynon 
Ylch beehadur oll yn lân. 


15 Mewn cwrdd chwarter na chymanfa 

Ni cheir gwel'd ei wyneb mwy ; 

Er mai dystaw oedd ei dymher, 
Eto mae ei golli'n glwy'— 

Clwyf nad oes un balm a'i gwella 
Ond addewid gair ein Duw, 

Y cawn gwrdd mewn gwell cymanfa, 
I glodfori Iesu gwiw. 








120) 


16 Gwn na chafodd ei fendithio 

A dysgeidiaeth helaeth iawn 

Mewn ieithyddiaeth nac athrawiaeth, 
Er mwyn helpu ei felys ddawn ; 

Eto gwyddai'r ffordd i'r galon, 
Sugnai'r enaid yn y man ; 

Rhoddai falm mewn dwfn archollion; 
A dydd: ai'r meddwl gwan. 


17 Ond ei yrfa ddaeth i derfyn, 
A cliyraeddodd ben ei daith ; 
Darfu gario'r groes a chwyno 
an orthrymder brwydr faith ; 
y fyddin gwelir gwagle, 
eimlir colled fawr a dwys; 
Trist och neidio sy'n y gwersyll 7! 
Gan feddyliau galar mwys. 


8 Mae'r Dylifau a Staylittle 
Mewn dwfn alar am nad yw 
Isaac Jones a'i sel ddiflino 
“ Mwyn eu mysg ar dir y byw. 
O! mor chwerw ydyw'r teimlad 
Na chânt mwyach wel'd ei wedd; 
Ac adgofio 'i fod yn gorwedd 
Dan dywarchen oer y bedd. 


19 Ond mni raid in” anobeithio, 

Ni gawn eto ”i weled ef ^ 

Wedi? wisgo âp anfarwol 
Ddelw ^i Brynwr yny nef: 

Hedeg ddarfu.^i enaid santaidd 
O ofidiau'r ddaear ddô,- 

I fwynhau tragwyddol wynfyd, 
Yn ei gartref dedwydd fry. : 


20 Ei hyfrydwaith ar y ddaear 
Ydoedd canïnol Iesu gwiw, 

Am ddyoddef loesion angeu, 
I farwolion gwael gael byw, 

Yn y wlad,o wynfyd perffaith 
Ei hyfrydwch fydd yn fwy, 

Tra yn bythol ganmol haeddiant, 
Dwyfol haeddiant marwol glwy”. 

ADRAM BaOm. ; 


J. M, Jones, Argraffydd, ys 





